CAN NEWYDD 


SEF CWYN , a 


LEWIS. REES, 


tr pi 


Chwaer Ann” 


Cyn cychwyn. eu Halltudiaeth i: 
phordd o Lundain, rhai a Alltud-: 
iwyd o herwydd. eu lladrad o. 
Ddolgellau, Gorphenaf R5) 1854, 


Cenir ar <Belisle Mach. o 
Sd 

YN awr rg y UM WOL 'o un n galon, 
Yn gyson, nos, a.dydd,. 6 
Dewchi wrando, arnai'n cwyno Bd 
Heb.Hino yn ddi-gudd lew br. 
Clywch fy mhrofiad mewn caelluwod, 
Yr y'm mewn galar dwys, 
Yn hiraethu a galaru 
Am Gymru landeg lwys, 
Am Gymru mae fy mryd, 
A'i harddwch oll 1 gyd, 
O na ddeuwn 'etoiddis 
O'm holl dmeni 'drud, | 
Yr y'm ni. ynia'n anniadef5y 
Yn gwneudannynol nad; 
Eto'n methu codi i aw, 
I ganfod fy hen wlad, 
Mae'n galed-arnom ni: 
Rwy'n dyweud -ygwirichwi, 
Digalon hyned bob diwrnod, 
Yw ify chwaen,aifì, o 
Heb un gobaith: gwaredigaeth” 
Dd'od o'r caledwaith hwn, 
Hyd nes talu'r ffyrling eitha” 
A'r olaf yna mi wn. 














2 
Dyma ddiwrnod caled hynod, 

Ar galon Lewis Rees, 

A'i chwaer Nancy, aeth mor sydyn 

Trwy dori deddfau Orist, 

Heb un gobaith gwaredigaeth, 

Taith hir faith ydyw hon, 

O mor galed ydyw clywed Ff 
Y fath deimlad dan ein bron, 

Mae lle yr y'm ni'n awr, 

A'r deddfau bach a mawr, 

Ni chawn weled chwaith na'chlywed Sd 
Gan neb am doriad gwawr; 

Rhaid yw aros yn yr hir-nos, 

A myn'd i wlad y Negro du, 

I)an gaethiwed, heb gael clywed, 
Ymwared mwy i ni. 

Yn dyoddef gwaethaf gwg, 

Yn mysg y tarth a'r mwg, 

Y diffyg gwynt mewn lleoedd enbyd 
Llawn sulphur drewllyd drwg. 
Os cawn ninau dd'od oddiyma, 

Mi ganwn yn iach, mî wn, : 

Am gael yn wiwlon dd'od o waelod 
Fath hynod le a hwn, ' ; 


F'e aeth rhai o'n blaenau ninau, 

O dre' Caernarfon lon, 

Mon a Dinbych, a Threfaldwyn, er 
Dros for a'i eirwin don, 

A swydd Feirion i'w halltudio, 

Rwy'n cofio am y dydd, 

O Feirionydd hardd yr olwg, 

Daeth llu a'u bronau'n brudd! 

Fe'n gyrir dros y mor 

I blith y duon gor, O AU 

I weithio'n galed mewn caethiwed, 

Yn slafiaid gwres ac o'r, 

Dyma sydd yn tori'n clonau, nw 
Yn gyson ddydd a nos, .; a 

Ein bod wedi gadael Cymru, 

A gwadu Crist a'i gro's, 

I blith y egroes. Ndu, 

I gwyno yr awn ni, teg 

On a chawn weled gwlad Meirionydd, 





2 yv) 


3 
Cyn i ni eu gweled hi, 
Rwy'n meddwl am y bryniau, . 
Ag am hen gyrau ngwlad, 
Tre' Dolgellau a Thrawsfynydd, 


-Ag hefyd hen dy nhad. 


O mor hyfryd oedd fy mywyd, 
Mewn hawddfyd gyn â Enwi; 
'Nawr yn cwyno a gofidio 

Wrth adael bechgyn ffri, 

Wedi colli fy nghymeriad, 

Rwy'n awr mewn teimlad dwys, - 
Vn hiraethu a galaru, : 

Am Gymru landeg lwys, 

O) na chawn wel'd fy ngwlad, 

Ac anwyl gartref mad, h 

A'm cym'dogion o un galon, 

Fu'n ffyddlon a.di-frad, c 
A'i bras ddolydd braf a'i bronydd, . 
Fu mor ddedwndd gynt i mi, | 
Yn gwisgo'i harddwch a'i holl degwch, 
Hawddgarwch. fel y lli; 

Gwlad helaeth ydyw hon, 

Gwlad hyfryd, hardd a'llon, 
Gwlad na chlywais i mewn hanes, 
Am gynhes un fel hon, 

Gwlad sy'n magu ei holl deulu, 

Yn fwyngu yn mhob man, : 
Gwlad sy'n rhoddi lluniaeth hyfryd, 


Meb adfyd byth i'w rhan. 


Deffrowch yn ufudd bawb trwy 'gwl- 
A'r Trefydd yn ddi-drai, _ (edydd, 
Gweddiwch beunydd am wir grefydd, 
Eich llywydd i'ch gwellau, 
Cyhoeddi'n eglur mae'r ysgrythyr, 
Yn gywiriawnini, Y 
Daw ar yr annuwiolion creulon 
Echryslon boen a chri, 

Yn awr cymerwch ni 

Yn rhybudd llawn i chwi, 

I beidio dylyn llwybrau'r gelyn,— 
“Run modd y darfu ni, 

Sy'n tynu lluoeddfdres y moroedd, 


3; 














a 


NYngyhoedd ddydd a mos, 
Nes eu gyru i NON 

Eu teulu yn mhob De 
Mae'n galed or. bob Un cl 
Sy'n magu plant-yn,siWr,... | 
Wedi hyny yn eu gweled, 

Yn myned .dros y dwr,. 

Pan yn gweled ac yn clywed, 
Maent oll dan deimlad dwys, 
"Oll yn gwaeddiam eu claddu, 
Cyn hyny tam yB yn. i O on Thai? LU 


Wel'nawr rwy'n uchel roddi. ffarwel, 
Yn dawel i fy ngwlad, 

A'm cym 'dogion' oll yn unol, 

.Ac hefyd hên dy. fy nhad, 
_Ni fydd y mor a'r 'domau dagr, o 
Dim galar -mawri ni, a 
At fod yno mewn caethiwed, 

Yn ngwlad y Negroes du; ^^ 

Yn awr chwi fechgyn MG 

Trwy Gymru anwyl gron; 

O gweddiwch, â myfyriwch, 
Na bo i chwi groesi'r ddm 
Duw o'i ras a roddo rwydi “deb. So 
T'ch cadw yn '&ich gwlad! 97 
Hi drugaredd a'i wirionedd, es 
Sy'n beraidd er lleshad, En 

Ffarwel i Gymru lên. ^^ 

A'i deiliaid Tawr'a mân, a 
O gweddiwch â myfyriwch, ^^ 
Darllenwch hyn.o,gan; i 
Byddwch berffaith (rwy, bob. Mrefferth, 
A,phrydferth a di Sen, ., _ 

Yw dymuniad dwys ein henaid, nr - 
'Mewn. LU byth. Amen. ” 


Canodd y, bardd y geiriau “iel Gai” 
ar lythyr a dderbyniodd” oddiwrth, Uc 
LEWIS RHHS, o Lundain. s 


»Iohn Jones, Argraffydd, Llanrwst; 





